WikipediA 


Kilatini 


Kilatini ni lugha ya kihistoria ambayo siku hizi haina 
tena wasemaji kama lugha ya kwanza, lakini bado 
hufundishwa katika shule, vyuo na hata kutumiwa kama 
lugha ya pili . Ilikuwa pia lugha ya kimataifa ya elimu na 
hata leo istilahi nyingi za kisayansi zimetoka katika 
Kilatini. 


Yaliyomo 

Historia 

Urithi wa Kilatini katika Kiswahili 
Kilatini cha kisasa 
Tazama pia 
Viungo vya nje 



Nahau ya Kilatini ("Kukosa ni jambo la 
kibinadamu"). 


Historia 


Kilatini kilikuwa lugha hai takriban kati ya 
miaka 500 KK na 600 BK na baadaye lahaja 
zake mbalimbali ziliendelea na kukomaa kuwa 
lugha za pekee zinazojulikana kama lugha za 
Kirumi, kama Kiitalia, Kifaransa, Kihispania, 

Kireno, Kiromania n.k. 

Kilatini ni pia jina la mwandiko au aina ya 
herufi (alfabeti ya Kilatini) inayotumika kwa 
lugha nyingi duniani. Hata Kiswahili huandikwa 
siku hizi kwa herufi za Kilatini kama kwa 
mfano ukurasa huu wa Wikipedia. 

Kilikuwa 

■ lugha ya Dola la Roma (angalia pia Roma ya Kale) 

■ lugha mama ya lahaja zilizoendelea na kuwa lugha za Kirumi 

■ lugha ya elimu na sayansi katika Ulaya kwa karne nyingi 

■ lugha rasmi ya serikali katika nchi nyingi za Ulaya kati ya mwisho wa Dola la Roma mwaka 
476 BK hadi mnamo 1700 BK 

■ lugha pekee ya liturgia katika Kanisa la Kilatini hadi mwaka 1965 

Hadi leo Kilatini ina athira kubwa katika lugha ya sayansi na elimu. Hadi leo hufundishwa mashuleni hasa 
Ulaya. Tena ni 



Ramani ya uenezi wa lugha za Kirumi za leo zilizotokana 
na Kilatini. 






























■ lughaya kidini katika Kanisa Katoliki 

■ lugha rasmi katika nchi ya Vatikano. 

Urithi wa Kilatini katika Kiswahili 


Kiswahili kimerithi maneno yenye asili ya Kilatini hasa kupitia Kiingereza kilichopokea karibu asilimia 
hamsini ya maneno yake yote kutoka Kilatini kupitia hasa Kifaransa. Maneno mengine ya Kilatini 
yameingia Kiswahili kupitia Kireno, Kifaransa n.k. 

Mifano: 

■ shule limetokana na Kijerumani "Schule" iliyopokewa kutoka Kilatini "schola". 

■ gari limetokana na Kiingereza "car" iliyopokewa kutoka Kilatini "carrus". 

■ basi limetokana na Kiingereza "bus" ambayo ni kifupisho cha Kilatini "omnibus" (maana "kwa 
wote"). 

■ meza limetokana na Kireno "mesa" iliyopokewa kutoka Kilatini "mensa". 

■ familia limetokana na Kiingereza "family" iliyopokewa kutoka Kilatini "familia". 

■ mashine limetokana na Kiingereza "machine" (au kutoka Kijerumani "Maschine") iliyopokewa 
kutoka Kilatini "machina" 


Kilatini cha kisasa 


Kilatini kilikuwa na upanuzi mkubwa kuanzia karne ya 16; misingi ya sayansi ya kisasa ilijadiliwa katika 
Ulaya kwa Kilatini kilichokuwa lugha ya vyuo vikuu kote Ulaya. Katika karne ya 18 na 19 mataifa mengi 
yaliimarisha lugha zao na kuzitumia kwa ngazi zote za elimu. Lakini wataalamu wa Ulaya na Marekani 
waliendelea kutumia majina ya Kilatini kwa kutaja habari za kisayansi na kubuni majina mapya kufuatana 
na kanuni za Kilatini kwa kutaja vitu na viumbe vilivyotambuliwa na kuelezwa kisayansi. Kazi hii iliendelea 
hata wakati matumizi ya Kilatini kama lugha ya kujadiliana yalishafikia mwisho wake. 

Katika karne ya 20 kulikuwa na harakati ya wapenzi wa lugha kuunda misamiati ya "Kilatini cha Kisasa" 
yenye maneno kwa ajili ya mitambo ya kisasa, mtandao n.k. Wikipedia ya Kilatini ilifikia makala zaidi ya 
130,000 kwenye mwaka 2019 . 

Tazama pia 

■ Wikipedia ya Kilatini (https://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima) 

Viungo vya nje 

■ makala za OLAC kuhusu Kilatini (http://www.language-archives.org/language/lat) 

■ lughaya Kilatini katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/latil261) 

■ http://www.ethnologue.com/language/lat 










CAROLI LINNAEI 

E^YJTlS DE STELL/L POLa^t, 
AHCllIATPtT prttJSi WKn, Kf BitAK» PBtOFCSS. VPSAL. 
ACAD. VPSAl'. FITftOPOLr IIPJHL, liS|'] k. 

lON-p. MOKSFEL TDL^Sl- lf r.l>*,E KT. i&C. 

SYSTEMA 

NATVRAE 

REON A TRIA NATVRAE, 

iitvypvu 

C L ASSES, ORDINES, 

G E N E R A , SPKCIES,' 

^tiL 

clji aRACTeruivS^ diffhrentIis, SVsonV.mis, locii 
TOMVS I. 

rsnnrvi est 

lOANMES IOAC1UMVS LANClVS 


I ,-1 i liiTin.li =i*i|ir*Jt iiroiMAT*n MLHlir:!' 


Ttrii st iv.tnv: fo. IAC. CVftT, )" s^c i' 


Systema Naturae ni kitabu maarufu kilichoandikwa mnamo 
mwaka 1735 kwa Kilatini na Carl Linnaeus. Ni msingi wa 
uainishaji wa kisayansi wa mimea na wanyama hadi leo 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kilatini kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.org/w/index.php?stub&title=Kilatini& 
action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kilatini&oldid=1107085" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 1 Aprili 2020, saa 14:49. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 




















